WicipediA 


Oceania 


Mae Oceania ( /, 0üji' einia/) - weithiau Ynysoedd y De terminoleg - yn rhanbarth daearyddol , ac yn aml 
daearwleidyddol , sydd yn cynnwys nifer o diroedd - ynysoedd gan mwyaf ond fel arfer yn cynnwys Awstralia - 
yn y Cefnfor Tawel a chyffiniau. Mae hefyd yn cael ei hystyried yn gyfandir , ond mae hyn yn bwnc dadleuol. 
Mae diffiniad ystent union Oceania yn amrywio, gyda dehongliadau yn cynnwys Awstralia, Seland Newydd , Gini 
Newydd , ac ynysoedd gwahanol yn Ynysfor Malei. Oceania yw'r cyfandir lleiaf yn nhermau arwynebedd a'r lleiaf 
ond un yn nhermau p oblogaeth , yn dilyn yr Antarctig . 


Map o'r byd yn dangos Oceania 


i 

^ ] 

^ 4 


Delwedd loeren gyfansawdd o Oceania 


Cynnwys 

Trosolwg 

Geirdarddiad 

Terminoleg 

Rhanbarthau, gwledydd a thiriogaethau 

Manylion a dadleuon deongliadol 

Ecoddaearyddiaeth 
Economi 
Chwaraeon 
Gweler hefyd 

Cysylltiadau allanol 

Chwaraeon 



Trosolwg 



Map daearwleidyddol o Oceania 


Mae defnydd pennaf y term Oceania yn disgrifio rhanbarth macroddaearyddol sydd rhwng Asia a'r Amerig , gyda chyfandir 
Awstralia fel y brif ehangdir ac yn cynnwys rhyw 25 000 o ynysoedd yn y Cefnfor Tawel . Defnyddir yr enw "Oceania" yn 
hytrach nag Awstralia oherwydd, yn annhebyg i ddosbarthiadau cyfandirol eraill, y cefnfor a'r moroedd cyfagos yn hytrach 
na'r cyfandir sydd yn cysylltu'r tiroedd at ei gilydd. 


Geirdarddiad 

Daw Oceania o'r gair Groegaidd Okeanis (ÜKeavíí;), merch nymff y duw Okeanos (QKeavó(;), y Titan cyntaf-anedig. Daeth 
y term i'r Gymraeg trwy'r Saesneg : daw'r gair Saesneg am " gefnfor " - ocean - o "Okeanos". 


Terminoleg 

Q. Priferthygl: Oceania (terminoleg) 

Mae Oceania yn aml yn cael ei chymysgu â thermau arall am ranbarthau yn y Cefnfor Tawel. Defnyddir y term Awstralasia i gyfeirio at Awstralia, Seland 
Newydd, Gini Newydd, a nifer o'r ynysoedd llai sydd yn yr ardal, y rhan fwyaf ohonynt yn nwyrain Indonesia. Mae'r term yn cynnwys prif ynysoedd Oceania, ond 
nid yw'n cynnwys yr ynysoedd a chylchynysoedd bychain yn y Cefnfor Tawel. Mae "Awstralasia" yn aml yn cael ei ddefnyddio yn y Gymraeg i ddisgrifio 
Oceania, gan nad yw "Oceania" yn ymddangos fel gair Cymraeg. Mae "Ynysoedd y De" i'w gweld ar draws y we fel term Cymraeg am Oceania, ond gan nad yw 
hyn wedi'i sefydlu fel gair safonol, defnyddir "Oceania" trwy'r erthygl hon. 

Rhanbarthau, gwledydd a thiriogaethau 


Bathwyd y gair Oceania gan y fforiwr Ffrengig Dumont d'Urville yn 1831. Mae'n arfer cyffredinol i rannu Oceania yn Micronesia, Melanesia, Polynesia , ac 
Awstralasia. Ond fel unrhyw rhanbarth, mae dehongliadau yn amrywio ; fwyfwy, rhannwyd Oceania gan ddaearyddwyr a gwyddonwyr i Oceania Agos ac Oceania 
Bell. 

Mae'r rhan fwyaf o Oceania yn cynnwys gwledydd ynysoedd bychain. Awstralia yw'r unig wlad gyfandirol; yn ôl rhai diffiniadau, mae gan Indonesia gororau tir â 
Papua Gini Newydd , Dwyrain Timor , a Maleisia. 


Enw tiriogaeth, 
gyda baner^ 

Arwynebedd 

(km 2 ) 

Poblogaeth 

(amcangyfrif 1 Gorffennaf 2002) 

Dwysedd poblogaeth 
(y km 2 ) 

Prifddinas 

Awstralasia® 

aH Awstralia 

7 686 850 

19 546 792 

2.5 

Canberra 

BX3 Ynys y Nadolig (Awstralia)! 3 ] 

135 

474 

3.5 

The Settlement 

Ëa Ynysoedd Cocos (Awstralia)^ 

14 

632 

45.1 

West Island 

ia Seland Newyddl-I 

268 680 

3 908 037 

14.5 

Wellington 

!*■ Ynys Norfolk (Awstralia) 

35 

1866 

53.3 

Kingston 

Melanesial 5 ! 






































m T Ffiji 

18 270 

856 346 

46.9 

Suva 

™ Indonesiat 1 2 3 4 5 6 * * ! 

499 852 

4 211 532 

8.4 

Jakarta 

| | Caledonia Newydd (Ffrainc) 

19 060 

207 858 

10.9 

Nouméa 

M Papua Gini NewyddtH 

462 840 

5 172 033 

11.2 

Port Moresby 

Ynysoedd Selyf 

28 450 

494 786 

17.4 

Honiara 

^ Fanwatw 

12 200 

196 178 

16.1 

Port Vila 

Micronesia 

Taleithiau Ffederal Micronesia 

702 

135 869 

193.5 

Palikir 

B Gwam (UDA) 

549 

160 796 

292.9 

Hagátna 

52 Ciribati 

811 

96 335 

118.8 

Bairiki 

PS Ynysoedd Marshall 

181 

73 630 

406.8 

Majuro 

S Nawrw 

21 

12 329 

587.1 

Yaren 

n Ynysoedd Gogledd Mariana (UDA) 

477 

77 311 

162.1 

Saipan 

Palaw 

458 

19 409 

42.4 

Melekeok® 

Polynesial 9 ] 

E I Samoa Americanaidd (UDA) 

199 

68 688 

345.2 

Fagatogo, Utuleil 10 ] 

WäM Ynysoedd Cook (SN) 

240 

20 811 

86.7 

Avarua 

E Polynesia Ffrengig (Ffrainc) 

4 167 

257 847 

61.9 

Papeete 

n Niue (SN) 

260 

2134 

8.2 

Alofi 

aaa Ynysoedd Pitcairn (DU) 

5 

47 

1.0 

Adamstown 

n Samoa 

2 944 

178 631 

60.7 

Apia 

E9 Tocelaw (SN) 

10 

1431 

143.1 

_[11] 

iM Tonga 

748 

106 137 

141.9 

Nuku'alofa 

B2 Twfalw 

26 

11 146 

428.7 

Vaiaku 

| | Wallis a Futuna (Ffrainc) 

274 

15 585 

56.9 

Mata-Utu 

Cyfanswm 

9 008 458 

35 834 670 

4.0 



Nodiadau: 


1. Rhanbarthau a'r gwledydd ynddynt yn ôl dosbarthiad isranbarthau'r 
CU (map) ar wahân i nodiadau 2, 3 a 6. Yn dibynnu ar ddiffiniadau, 
gall rhai o'r tiriogaethau isod (nodiadau 3, 5-8) bod yn wledydd 
trawsgyfandirol , h.y. yn Oceania ac Asia, Oceania a Gogledd 
America , neu'r tri ohonynt. 

2. Mae defnydd y term yma yn amrywio. "Awstralia a Seland Newydd" 
yw dynodiad y CU ar gyfer y rhanbarth hwn. 

3. Mae Ynys y Nadolig ac Ynysoedd Cocos yn daleithiau Awstralaidd 
pellennig yng Nghefnfor India, i dde orllewin Indonesia. 

4. Yn aml, ystyrir Seland Newydd fel rhan o Bolynesia yn hytrach nag 
Awstralasia. 

5. Ac eithrio Dwyrain Timor a rhannau o Indonesia, sydd yn ynysoedd 
yn Ne Ddwyrain Asia (isranbarth CU) a gynhwysir yn aml yn y 
rhanbarth hwn. 

6. Yn gyffredinol, ystyrir Indonesia fel rhan o Dde Ddwyrain Asia 

(isranbarth CU); yn aml, caiff ei gynnwys (yn hollol neu'n rhannol) yn 

Awstralasia neu Felanesia. Mae ffigurau'n cynnwys y rhan 

Indonesaidd o Gini Newydd (Irian Jaya) ac Ynysoedd Maluku . 


Manylion a dadleuon deongliadol 

■ Weithiau ni chaiff Awstralia ei gynnwys yn Oceania, er fel arfer bydd term megis "Ynysoedd y Cefnfor Tawel" yn cael ei ddefnyddio i ddisgrifio 
Oceania heb Awstralia. Mae'r term "Awstralasia" bob amser yn cynnwys Awstralia, ac fel arfer yn cynnwys Seland Newydd, Papua Gini 
Newydd, a rhannau o Oceania, ond mae'r term hwn weithiau'n ddadleuol tu fas i Awstralia, gan all ymddangos fel dynodi cyswllt ag Asia - 
cyfandir hollol wahanol - neu'n pwysleisio Awstralia gormod. Mae "austral" yn golygu "yn dod o, neu'n ymwneud â, y de", ac hwn yw 
geirdarddiad Awstralia ac Awstralasia. 

■ Yn gyffredinol, caiff Hawaii ei gynnwys yn Oceania, er ei fod yn rhan o'r Unol Daleithiau. Er bod Ynysoedd Hawaii rhyw pellter o'r rhan fwyaf o 
ynysoedd Oceania, maent dal yn gorfforol ac yn ddiwylliannol yn agosach at weddill Oceania nag at Ogledd America - ac nad ydynt unrhyw 
pellach o weddill Oceania nad ydynt at diriogaethau Americanaidd yng Ngogledd y Cefnfor Tawel. 

■ Mae'r ychydig o diriogaethau Americanaidd sydd yng Ngogledd y Cefnfor Tawel yn anghyfannedd ac eithrio personél gwasanaethu teithiol, a 
grwpir yn aml gyda thir mawr yr Unol Daleithiau yng Ngogledd America . Yn gyffredinol, ni ystyrir fel rhan o Oceania ac, yn annhebyg i Hawaii, 
maent yn agosach at Ogledd America - mae'r rhan fwyaf ohonynt yn agosach at Ogledd America nag ydynt at Hawaii. 

■ Ynys Polynesiaidd yn nwyrain y Cefnfor Tawel yw Ynys y P asg , rhan o diriogaeth Tsile, a chynhwysir yn gyffredinol yn Oceania. 

■ Mae Seland Newydd wedi'i lleoli o fewn y Triongl Polynesaidd ac yn yr ystyr yma yn rhan o Bolynesia - mae MaorTaid Seland Newydd yn un o 
brif diwylliannau Polynesia. 


Yn aml, ystyrir Papua G ini Newydd yn rhan o Awstralasia yn ogystal 
â Melanesia. 

Ar 7 Hydref 2006, symudodd swyddogion llywodraethol eu 
swyddfeydd o'r brifddinas flaenorol Koror i Melekeok, 20 km i ogledd 
ddwyrain Koror, ar Ynys Babelthaup . 

Ac eithrio'r dalaith Americanaidd Hawaii, sydd wedi'i lleoli yn y 
Cefnfor Tawel, yn bell o ehangdir Gogledd America er cynhwysir yn 
aml yn y rhanbarth hwn. 

Canolfan ddeddfwriaethol a chyfreithiol Samoa Americanaidd yw 
Fagatogo; y ganolfan weithredol yw Utulei. 

Nid oes prifddinas gan Tocelaw, un o diriogaethau Seland Newydd: 
mae gan bob cylchynys canolfan weinyddol ei hunan. 
























































■ Ar adgeau anaml iawn gall ymestyn y term hyd yn oed yn bellach i gynnwys grwpiau ynysoedd eraill yn y Cefnfor Tawel megis Ynysoedd yr 
Aleut. 

E coddaeary ddiaeth 


Un o wyth ecoranbarth daearol yw Oceania, sef rhanbarthau ecolegol pennaf y blaned. Mae ecoranbarth Oceania yn cynnwys Micronesia i gyd, Ffiji , a Pholynesia 
i gyd ar wahân i Seland Newydd. Mae Seland Newydd, gyda Gini Newydd ac ynysoedd cyfagos, Awstralia, Ynysoedd Selyf , Fanwatw , a Chaledonia Newydd, yn 
gwneud ecoranbarth Awstralasia. 

Economi 


MaeT mwyafrif eang o bobl yn y Cefnfor Tawel (nid yn cynnwys Awstralia a Seland Newydd) yn gweithio yn y diwydiant cynradd . Mae nifer o wledydd dal yn 
amaethyddol yn bennaf; er enghraifft, mae 80% o boblogaeth Fanwatw a 70% o boblogaeth Ffiji yn gweithio yn amaethyddiaeth. Prif gynnyrch y rhanbarth yw 
copra (neu gnaucoco), a thyfir coedwydd , cig eidion, olew palmwydd , coco, siwgr a sinsir yn gyffredin ar draws drofannau'r Cefnfor Tawel. Caiff datgoedwigo 
coetir hynafol ei ecsbloetio ar ynysoedd mwy, yn cynnwys Ynysoedd Selyf a Papua Gini Newydd . Mae pysgota yn brif ddiwydiant mewn nifer o ynysoedd a 
chylchynysoedd llai y Cefnfor Tawel, er caiff nifer o ardaloedd pysgota eu hecsbloitio gan wledydd mwy, yn enwedig Siapan . Mwyngloddir adnoddau naturiol, 
megis plwm , sinc, nicel ac aur, yn Ynysoedd Selyf ac Awstralia, yng ngorllewin y rhanbarth. 

Yn ddiweddar mae twristiaeth wedi bod yn ffynhonnell fawr o incwm am nifer o ynysoedd y Cefnfor Tawel (ar wahân i Awstralia a Seland Newydd, er fod 
ganddyn nhw busnes twristiaeth buddiol iawn); mae twristiaid yn dod o Awstralia, Seland Newydd, Siapan, y Deyrnas Unedig a'r Unol Daleithiau. Ar hyn o bryd 
mae Ffiji yn denu bron i hanner miliwn o dwristiaid y flwyddyn; mwy na chwarter ohonynt o Awstralia. Mae hyn yn cyfrannu $300 miliwn i economi Ffiji. 

Yn ogystal â hyn, mae nifer o leoedd yn y Cefnfor Tawel dal yn dibynnu ar gymorth tramor ar gyfer datblygiad. Yn Ynysoedd Selyf talwyd 50% o wariadau'r 
llywodraeth gan roddwyr rhyngwladol; sef Awstralia, Seland Newydd, yr Undeb Ewropeaidd , Siapan a Gweriniaeth Tsieina (Taiwan). 

Chwaraeon 


Un o chwe chydffederasiwn pêl-droed o dan nawddogaeth FIFA yw Cydffederasiwn Pêl-droed Oceania (OFC). Yr OFC yw'r unig gydffedrasiwn heb hawl 
awtomatig i Rownd Derfynol Cwpan y Byd . Ar hyn o bryd, mae angen i enillwr yr OFC chwarae "play-off" yn erbyn ochr o Gydffederasiwn Pêl-droed De 
America. 

Mae Oceania wedi cael ei chynrychioli mewn tair Rownd Derfynol yng Nghwpan y Byd - Awstralia yn 1974 , Seland Newydd yn 1982 ac Awstralia yn 2006. Ond 
nid yw Awstralia yn aelod o'r OFC bellach, gan ymunodd â Chydffederasiwn Pêl-droed Asia yn 2006. 

Gweler hefyd 

■ Awstralasia 

■ Awstralia (cyfandir) 

■ Oceania (terminoleg) 

■ Ynysoedd y Cefnfor Tawel 

Cysylltiadau allanol 


Chwaraeon 

■ BBC Cymru'r Byd — Chwaraeon - Pêl-droed: Cwpan y Byd 2006 - Oceania (http://www.bbc.co.Uk/cymru/chwaraeon/archif/peldroed/peldroed/l 
02424.shtml) 

Mae gan Gomin Wikimedia 
gyfryngau sy'n berthnasol i: 

Oceania 

Gwledydd a thiriogaethau Oceania 



Awstralia ■ Ynysoedd Cocos ■ Ynys y Nadolig ■ Ynys Norfolk 

Caledonia Newydd ■ Fanwatw • Ffiji ■ Papua Gini Newydd • Ynysoedd Solomon 

Gwam • Ciribati • Ynysoedd Gogledd Mariana • Ynysoedd Marshall • Taleithiau Ffederal Micronesia • Nawrw • Palaw 

Ynys Clipperton ■ Ynysoedd Cook ■ Niue ■ Ynysoedd Pitcairn ■ Polynesia Ffrengig ■ Samoa ■ Samoa Americanaidd ■ Seland Newydd ■ 
Tocelaw ■ Tonga ■ Twfalw • Walli s a Futuna 


y ■ t■ e (https://cy .wikipedi a.Org/ w/index. php?title= Nodyn :Cyfandiroedd _y_Ddae€hÿféBròcHiR géifl)cl y Ddaear 



Affrica Yr Antarctig Asia Awstralia Ewrop Gogledd America DeAme 


Awstralia 

^ Melanesia 

Micronesia 

Polynesia 




















































Affrica-Ewrasia Yr Amerig Ewrasia Oceania 


Cyn-uwchgyfandiroedd 

Gondwana ■ Laurasia ■ Pangaea ■ Pannotia ■ Rodinia ■ Columbia 
■ Kenorland ■ Nena ■ Sclavia ■ Ur ■ N/aalbara 


Cyfandiroedd Hanesyddol 

Amazonia ■ Arctica ■ Asiamerica ■ Atlantica ■ Avalonia ■ Baltica ■ Cimmeria ■ Craton Congo ■ I 
Kalaharia ■ Kazakhstania ■ Laurentia ■ Gogledd Tsieina ■ Siberia ■ De Tsieina ■ Ind 


Gweler hefyd Rhanbarthau'r Ddaear 

o Categori 


Rhanbarthau'r Ddaear 



Canolbarth ■ De ■ 


Awstralasia 

Affrica 

Dwyrain ■ Gogledd ■ 

Gorllewin 

Oceania 

Melanesia 

Micronesia 

Polynesia 


Canolbarth ■ Y Caribî ■ 



Yr Amerig 

De ■ Eingl ■ Gogledd ■ 

Lladin — 

Y Pegynau 

Yr Antarctig ■ Yr Arctig 

Asia 

Canolbarth ■ De ■ De^ 
ddwyrain ■ De- 

orllewin ■ Dwyrain ■ 

Gogledd 

Arall 

Asia-Cefnfor Tawel ■ 
Is-gyfandir India ■ Y 
Dwyrain Canol ■ Y 
Dwyrain Pell 

Ewrop 

Canolbarth ■ De ■ 

Dwyrain ■ Gogledd ■ ÉfJ 

Gorllewin 

Cefnforoedd 

Arctig ■ Byd ■ De ■ 
India ■ Iwerydd ■ Tawel 


Gweler hefyd: Cyfandiroedd y Ddaear 




w it-1 iuI u r Chwiliwch am Oceania 
yn Wiciadur. 

Wtelpedi* 


Wedi dod o "https://cy.wikipedia.org/w/index.php?title=Oceania&oldid=5652625" 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 1 Gorffennaf 2018, am 21:23. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; gall fod telerau ychwanegol perthnasol. Gweler Telerau Defnyddio'r Drwydded am 
fanylion pellach. 
























